સં-૨૦૮૦ | ભાદરવા સુદ - ૧૪ | 


વક્રતુંડ મહાકાય સુર્યકોટી સમપ્રભ, 
નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્વેષુ સર્વદા 

શ્રાવણ માસ પુરો થતાં જ વિઘ્નહર્તા શ્રી 
ગણેશજી ના આગમન, સમગ્ર વાતાવરણ ઉત્સાહ 
અને ઉમંગ ભર્યું... આપણે સૌ હર્ષઘેલાં થઇને 
વાજતે ગાજતે શ્રી ગણેશજીને ઘરમાં પધરાવ્યા 
અને યથાશક્તિ તેમની સેવા-પૂજા કરી ને ધન્યતા 
અનુભવી સાથે સર્વ જગતમાં પ્રથમ પૂજાના 
અધિકારી એવા શ્રી ગણેશના પ્રાગટ્યની કથા, 
શિવપુરાણ, ગણેશ પુરાણ વગેરે સાંભળ્યા 
જેમાં..એકવાર ભગવાન શિવ ઘણા સમય સુધી 
સમાધિમાં લીન હતા. માતા પાર્વતીએ તેવા સમયે 
કૈલાસ પર્વત પર એકલા રહેવું પડતું હતું .આવા 
સમયે માતૃ સુખની ઝંખના સાથે માતા પાર્વતીએ. 


ન્‌ 


ગત તા.15 સપ્ટેમ્બર 2024 
દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોન સમાજની ઘટક સમાજ એવી શ્રી 
ઉડપી સમાજ મધ્યે યુવક મંડળ દ્વારા દર વર્ષે યોજાતો 
બેડમિંટન ટૂર્નામેન્ટ નું આયોજન ઈન્ડોર એ. સી. હોલમાં 
કરવામાં આવ્યુ હતું. જેમાં ત્રણ વિભાગમા ટોટલ 24 
ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. 

સવારમાં આઠ વાગ્યે ત્રણેય પાંખ ના પ્રમુખો 
ક્વારા દિપ પ્રાગટય કરીને અને મા ઉમિયા તથા ભગવાન 
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ના જયઘોષ સાથે ટુર્નામેન્ટની શુભ 


દિપ પ્રાગટય સમાજ ના 


ત્રણેય પાંખ ના પ્રમુખો 
સાથે હોદેદારો 


શરૂઆત કરવામાં આવી અને ત્યાર બાદ અલગ અલગ 
ટીમો ને લિગ મેચો રમાડયા બાદ ક્વાર્ટર ફાઈનલ પછી 
સેમિફાઇંનલ બાદ ફાઈનલ રમાઈ હતી. જેમાં ત્રણ 


વિભાગ પાડવામાં આવ્યા હતા. જેમાં યુવક વિધાર્થીઓ ? 
નો વિભાગ, મહિલા વિભાગ તથા પુરૂષ વિભાગ આમ ૧ 
ત્રણ વિભાગની ફાઈનલ ટીમોના સભ્યોમાં પુરૂષ ! 
વિભાગમાં અમિત નાથાણી તથા હીરેન નાથાણી બન્ને | 


સગા ભાઈ મહિલા વિભાગમાં રિધી પોકાર તથા માહી 
ભગત અને વિધાર્થીઓ યુવકમા નમન નાથાણી તથા 
પ્રથમ નાથાણી રહ્યા હતા. આવી જ રીતે ઉપ વિજેતા 
ટીમ પુરૂષ વિભાગમાં પ્રશાંત રામાણી તથા ખુશાલ 
રવાણી અને મહિલા વિભાગમાં કોમલ ભગત તથા 
પ્રાર્થના ભગત અને વિધાર્થીઓ વિભાગમાં રાઘવ 
નાથાણી તથા સોહમ નાથાણી રહ્યા હતા. 

આમ ત્રણેય વિજેતા ટીમના સભ્યો તથા 
ત્રણેય ઉપ વિજેતા ટીમોના સભ્યોને યુવક મંડળના 
મહામંત્રી સૂરજ છાભૈયા દ્વારા અભિનંદન તથા 
ધન્યવાદ આપ્યા સાથે સાથે અન્ય દરેક ટીમના સભ્યો 
સાથે આયોજન કાર્યકર્તા સભ્યો અને જેમણે રેફરી 
તરીકે સેવા આપી હતી તેમનો પણ આભાર માન્યો હતો 


"ખુશી" વિષયે।દ1'$ (દદ1 - 


તારીખ - 15/09/2024 
સમય -3:30 -4:30 બપોરે 
વિષય -ખુશી, હેપ્પીનેશ 
સભા મુખ્ય સંચાલક - કિશન નાકરાણી, ભાલેજ 
સભા સહસંચાલક : દેવાંશી સાંખલા, નાગપુર 
મેન્ટોર્સ - નમિતા માધાણી, ગોવા તથા ભાવના ભાવાણી, 
રાજનંદગાવ 

ગત રવિવારના રોજ મિશન અભિમન્યુના 
વિશેષતઃ યુવાધન હેતુ ગુગલ મીટ - 1.81”5 1002181' ની 
ઓનલાઈન સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 

સૌપ્રથમ સભાના મુખ્ય સંચાલક - કિશન 
નાકરાણીએ સભામાં ઉપસ્થિત સર્વ સભાગણોનું 
સ્વાગત કર્યું. ત્યારબાદ સભામાં સંવાદ હેતુ સભાના 
સહસંચાલક રુપે સર્વપ્રથમ દેવાંશી સાંખલાને આમંત્રિત 
કર્યા. દેવાંશીબહેને સભાનો વિષય - "આનંદ, ખુશી" 
ઉપર પોતાના ખૂબ જ સરસ ઉમદા વિચારો પ્રસ્તુત 
કર્યા. તત્પશ્ચાત કિશનભાઈએ. સભામાં ઉપસ્થિત સર્વે 
વ્યક્તિઓને સંવાદ માટે આમંત્રિત કર્યા, જેમાં ચંચલ 
નાકરાણી, ઈન્દોરથી તથા જાનવી પોકાર, કટનીથી 
સહભાગી થયા. આ બન્ને બહેનોએ પોતાની સુંદર 
ભાષા શૈલીથી "આનંદ" વિષય ઉપર પોતાના વિચારો 
જણાવ્યા. 

સભામાં વિશેષ રુપે મિશનના મુખ્ય સંયોજક 
તથા મિશન મુખ્ય પ્રશિક્ષક - નમિતા માધાણી તથા 
ભાવના ભાવાણી ઉપસ્થિત હતા. ભાવનાબહેને 
આત્મિક આનંદ તથા પરમાનંદ વિશે વાત કરી. તેમજ 
નમિતાબહેને નિઃસ્વાર્થ સેવા કર્મને આનંદ જણાવ્યું અને 
આનંદ તત્વને સમજવા માટે સભામાં સહુ ને 2 ફિલ્મ 


જોવા નો સુઝાવ આપ્યો. 1.આનંદ ( કલાકાર : રાજેશ... 


૧૭-૦૯-૨૦૨૪ | 


ને રવિવારે 


મંગળવાર | $૦ ૫૫૦.:1604 


પોતાના સ્નાન ચૂર્ણ- ઉબટનમાંથી એક સુંદર બાળ 
પ્રતિમાનું નિર્માણ કર્યું અને જગત માતાએ તેમાં 
પ્રાણનો સંચાર કર્યો અને આ સાથે જ સર્જન થયું 
વિનાયક શ્રી ગણેશનું. 

આ દિવસ એટલે ભાદરવા સુદ ચોથ, 
ભાદ્રપદ શુક્લ ચતુર્થી, શુભ ચંદ્રોદયનો સમય અને 
મધ્યાન વેળા. અને આ પવિત્ર ક્ષણે શ્રી ગણેશ 
પાર્વતીજીના સન્મુખ પુત્ર સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. માતા 
પાર્વતીએ માટીમાંથી નિર્માણ કર્યા હોવાથી આ 
દિવસે તેમની પવિત્ર માટીમાંથી બનાવેલી મૂર્તિ 
પધરાવીને તેમનું શ્રદ્ધા અને ભક્તિ પૂર્વ પૂજન સાથે 
નામ જાપનું અતિ મહત્વ છે. તેનું પૂજન કરવું શક્ય 
ન હોય તો નામજાપ જ શ્રેષ્ઠ છે. ભક્તિ ભાવપૂર્વક 
“ઝુઇં ગં ગણપતયે નમઃ” ના યથાશક્તિ જાપ કરવા 
જોઈએ...વેપારીઓને વેપારનો આરંભ કરવો હોય, 
કે પછી વિદ્યાર્થીઓએ વિદ્યારંભ કરવો હોય, તેમજ 
સર્વ પ્રકારના માંગલિક કાર્યો કરવા હોય ત્યારે શ્રી 
ગણેશાય નમઃ થી જ તેનો શુભારંભ થાય છે. 

સર્જન અને વિસર્જન એ સૃષ્ટિનું સનાતન 
સત્ય છે. પંચ મહાભૂત (પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ 
અને આકાશ) ના સંયોજનથી સર્જન થાય છે. અને 
તેમાં જ વિસર્જન થાય છે. ગણપતિ પ્રતિમાનું 
વિસર્જન એ આ સત્યનું દર્શન છે... 

ભગવાન વિઘ્નહર્તા સૌની મનોકામના 
પૂર્ણ કરે અને સુખ શાંતિ પ્રદાન કરે તેવી 


શુભકામના.. 
ડં ગં ગણપતયે નમઃ 


અને સમાજ જનોએ જે યુવક મંડળના આમંત્રણ ને માન 
આપીને સારી સંખ્યામાં હાજરી આપીને ટીમના 
સભ્યોનો હોશલો વધાર્યો હતો. તે બદલ તેમનો પણ 
આભાર સાથે ધન્યવાદ આપીને મંડળ વતી ખૂશી વ્યક્ત 
કરી હતી. સવારથી સમાજના નાના મોટા સૌ લગભગ 
અઢીસો સભ્યોએ બપોર નું ભોજન સાથે લીધું હતું અને 


આ ટૂર્નામેન્ટમાં ખાસ નાના બાળકોને ખૂબ મજા આવી 
ગઈ હતી. દરેકના હાથમાં બેટ દેખાતા હતા અને ખૂબ 
આનંદ માણ્યો હતો અને આવા આયોજનો થી 
સમાજમાં પ્રેમ ભાવના વધે છે અને મહિલાઓ ને તો 
રયાણ કરવાની ખૂબ જ મજા આવી જાય છે. 

યુવક મંડળના મિત્રો ને આવા આયોજનો 
કરવા માટે સમાજ વતી થી ધન્યવાદ પાઠવ્યા હતા. 
આમાં ફાઈનલ વિજેતા તથા ઉપ વિજેતા ઓને ટ્રોફીઓ 
દશેરા ના દિવસે આખો દિવસ અન્ય રમત ગમતો નું 
યુવક મંડળ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવશે ત્યારે તે 
દિવસે સાંજે બધા ઈનામો સાથે ટ્રોફીઓ આપવામાં 
આવશેનહ 


જાગૃત ઉજાગર 


મિશત અભિમન્યુ માસિક વેખિતાર 


મિશન અભિમન્યુ - અપૂર્ણ નહીં પરિપૂર્ણ 


મિશન અભિમન્યુની - 
સામાન્ય સભા દેવાંશી સાંખલા અમિતા ઘોઘારી 
(સભા સહ સંચાલક) || (અહેવાલ લેખક) 


1£1'૭ 11££1 


કિશન નાકરાણી 
(સભા મુખ્ય સંચાલક) 


ક છ રડ ર દ.  િ 
વન્ડરફુલ (મોર્ડન સાઈન્સ સાથે આધ્યાત્મના 
અધ્યયનની મૂવી). તે સાથે જ સભામાં ઉપસ્થિત 
સર્વજનોની હાજરી માટે આનંદ અનુભવતા સર્વનો 
શાબ્દિક આભાર વ્યક્ત કર્યો. 

તત્પશ્ચાત સભામાં કિશનભાઈએ પણ 
"આનંદ" વિષય ઉપર વિશ્વ સ્તરીય જાહેર થતાં વર્લ્ડ 
હેપ્પીનેશ ઇન્ડેક્સનું ઉદાહરણ આપી અને શા માટે 
નોર્ડિક દેશો (ફિનલેન્ડ, નોર્વે, ડેનમાર્ક વગેરે) સતત 
ટોપર્સ રહે છે અને શા માટે ત્યાંના લોકો હંમેશા વધારે 
ખુશ રહે છે તે ઉપર પોતાનું કરેલ અધ્યયનની ચર્ચા 
કરી. તેમજ આ પૂર્ણ સંવાદમાં સર્વ ઉપસ્થિત ભાઈ- 
બહેનોએ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પ્રેમ તથા આનંદથી 
ઓતપ્રોત સ્વરૂપનું સ્મરણ કર્યું. 

અંતે કિશન નાકરાણીએ જય શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણના જયઘોષ સાથે સભાનું સમાપન કર્યું. 
પૂર્ણ મિશન અભિમન્યુ ટીમ સાથે મહિલાસંઘ 


ખન્ના તથા અમિતાભ બચ્ચન), 2.એક ચીજ મિલેગી ક: 


જાગૃત ઉજાગર 


1॥1ડ5 લતાંપં01115 [01111૯।1ાતાં તં'તાતા1011 01 1100110015 01 131(0(૩ ૬0તંતાં 15૬૦૮ત1011 


૬00111. [1201 119: 011% ટે 


1010138.:4-91 7801877774, 4-91 7718977774 ] 8115દ11ત10121111[01116(%811211.€011 


આજે લોકલાડીલા વડાપ્રધાનશ્રીનો જન્મદિવસ 


આજે ૧૭ સપ્ટેમ્બર એટલે 
ભારતના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર 
મોદીજીનો જન્મ દિવસ. 

નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ ૧૭ સપ્ટેમ્બર 
૧૯૫૦ ના રોજ એક મધ્યમ વર્ગના કુટુંબમાં 
ઉત્તર ગુજરાતમાં આવેલા વડનગર ખાતે 
દામોદરદાસ મૂલચંદ મોદી અને તેમના 
પત્ની હીરાબેન મોદીના છ સંતાન પૈકી ત્રીજુ 
સંતાન.. મધ્યમ વર્ગના હોવાથી મોદીએ 
બાળપણથી જ સંઘર્ષભર્યું જીવન જીવ્યા.. 
નાનપણથી જ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના 
સભ્ય રહ્યા અને તેમને કિશોરાવસ્થાથી 
રાજકારણમાં રસ..તેથી તેમણે ગુજરાત 
યુનિવર્સિટીમાંથી રાજકીય વિજ્ઞાનમાં 
અનુસ્નાતકની ડિગ્રી મેળવી...સંઘર્ષથી 
ભરેલા જીવનની શરૂઆત અને આજે દેશના 
લોકલાડીલા વડાપ્રધાન...એક એવા 
વ્યક્તિના રૂપમાં જે આખા દેશ વિશે 
ઉંડાણથી ચિંતા કરે... કોરોના જેવી 
મહામારીના પડકાર હોવા છતાં સિદ્ધિ 
હાંસલ કરી ...સૌથી વધારે વસ્તી વાળા 
લોકતાંત્રિક દેશની સફળતા લોકોને 
લાભદાયી બનાવી અને સમગ્ર રૂપથી વિશ્વ 
વિકાસમાં પણ યોગદાન... કોરોના મહામારી 
દરમિયાન વડાપ્રધાન દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણયો 
દુનિયાભરના લોકોને પ્રભાવિત 
કર્યા..જાતિવાદ, પરિવારવાદ, ભ્રષ્ટાચાર 
અને તુષ્ટિકરણથી ગ્રસિત ભારતીય 
રાજનીતિને વિકાસવાદની રાજનીતિમાં 


: 17 સપ્ટેમ્બર, વડનગર ખાતે જન્મ 

: ભારત ભ્રમણ 

: રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘમાં જોડાયા 

:ગુજરાત લોકસંઘર્ષ સમિતિ મહામંત્રી 

: વડોદરામાં [૨૧૬ના વિભાગ પ્રચારક 

: 155ની દિલ્હી શાખામાં ઇમરજન્સી 
નો ઇતિહાસ લખવામાં સામેલ 

: 155 દક્ષિણ ગુજરાત સંભાગ પ્રચારક 

: ર5૬ માંથી ભાજપમાં નિમણૂક કરાઇ 

: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં 
ભાજપની જીતમાટેપ્રચાર ક્યાય 

: અડવાણી સાથેન્યાયયાત્રા ઝી 

: લોક શક્તિ યાત્રા ર 

: અડવાણી સાથે રામ રથ યાત્રા અને 

મુરલી મનોહર જોશી સાથે એકતા યાત્રા 

1995 : ભાજપ ગુજરાત રાજ્ય મહામંત્રી પદે 

1996 : ભાજપ રાષ્ટ્રીય સંગઠનમાં મહામંત્રી 

2001 : ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પદે 

2002 :ઃ ગોધરા કાંડ 

2002 : બીજી વાર ગુજરાત રાજ્ય મુખ્યમંત્રી 


1950 
1967 
1972 
1975 
1978 
1979 


1980 
1985 
1987 


1987 
1989 
1990 


વડ નગરનો વડલો, 
હીરાબાનો હિરો 
અને ગુજરાતના 
નર કેસરી એવા 
ભારતના પ્રધાનમંત્રી 


સાહેબ ને 
જન્મદિવસ ની 
હાર્ટિક શુભેચ્છાઓ. 


90૪ 6/19 તકઝ#ઝ 


પરિવર્તિત કરનાર નવભારત નિર્માણના 
શિલ્પી, કરોડો કાર્યકર્તાઓના પ્રેરણાસ્ત્રોત, 
ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને દેશના યશસ્વી 
વડાપ્રધાન શ્રી માનનીય નરેન્દ્ર સાહેબજીને 
જન્મદિવસની અંતઃકરણપૂર્વક શુભેચ્છાઓ. 

આવો.. આજના દિવસે આપણે સૌ 
એક બનીને પ્રધાનમંત્રીશ્રીના વિઝન મુજબ 
ભારતને વધુ સ્વચ્છ, સુંદર, સ્વસ્થ, સમૃદ્ધ, 
સુરક્ષિત બનાવવા યોગદાન આપવાનો 
સંકલ્પ કરીએ. 

પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર આપશ્રીને 
જનતા જનાર્દન અને મા ભારતીની સેવામાં 
અવિરામ કાર્યરત રહેવા માટે તંદુરસ્ત 
આરોગ્ય, સમૃદ્ધિમય અને દીર્ઘાયુ જીવન 
પ્રદાન કરે એજ પ્રાર્થના. 


2003 
2007 
2008 
2011 

2012 
થ0ઝ 
2014 
2014 
2014 
2016 
2016 
2017 
2019 
2019 
2019 
2020 
2023 
2023 
2024 
2024 


: વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ 

: ત્રીજી વાર ગુજરાત રાજ્ય મુખ્યમંત્રી 
: ટાટા મોટર્સને બંગળમાંથી ગુજરાતમાં 
: સદભાવના યાત્રા 

: ચોથી વાર ગુજરાત રાજ્ય મુખ્યમંત્રી 

: ભાજપના વડાપ્રધાનપદના ઉમેદવાર 

: ભારત દેશના વડાપ્રધાન પદે 
:ટાઈમ્સનો “પર્સન ઓફ ધ યર” એવોર્ડ 
: મેક ઇન ઈન્ડિયા 

: ઉરી સર્જીકલ સ્ટ્રાઈક 
: ડિમોનેટાઈઝેશન 

: જીએસટી 

: બાલાકોટએર સ્ટ્રાઇક 
: બીજી વાર ભારતના વડાપ્રધાન પદે 
: કલમ 370 નાબૂદી 

: લોક ડાઉન 

: નવા સંસદ્ભવનનુ નિર્માણ 

: ચંદ્રયાન 

: રામ જન્મભૂમિ મંદિર નિર્માણ 

: ત્રીજી વાર ભારતના વડાપ્રધાન પદે 


જાગૃત ઉજાગર 


મધ્યપ્રદેશરીજીયતમાં ગણેશ મંડપડેકોરેશત સ્પધાતું આયોજૃત 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર યુવાસંઘ અંતર્ગત ફોરેસ્ટ કાઉન્સિલ 
ના મધ્યપ્રદેશ રીજીયન ની સામાજિક અને 
આધ્યત્મિક સમિતિ દ્વારા વર્તમાન સમયમાં 
આપણી હિન્દુ સનાતની સંસ્કૃતિ અને 
સંસ્કારો જળવાઈ રહે અને તહેવારોનું મહત્વ 


અને વિશિષ્ટતાની સાચી સમજણ મળે તે! 


ઉદેશ્યથી આપણો ધાર્મિક તહેવાર ગણેશ 
ચતુર્થીના પર્વ નિમિતે ગણેશ મંડપ ડેકોરેશનનું 
આયોજન કરવામાં આવેલ. 

જેમાં ડેકોરેશન કરતી વખતનો 
વિડીયો અને થઈ જાય પછીનો ફોટો 
મોકલવાનો હતો જેમાં ઘણી સારી સંખ્યામાં 
રીજીયનના 31 પરિવારોએ આ સ્પર્ધામાં 
ભાગ લઇ ઉત્સાહ અને ઉમંગનું ઉદાહરણ 


પૂરું પાડ્યું છે. 
15 વિજેતા ન્‍ 

શ્યોતિભેન જયંતભાઈ ભટદાઈી, ભપટલ 
21 વિજેતા : 

પૂજા હર્ષિલ લીંબાણી, મનીષા શુભ લીંબાણી ' 
3#વ વિજેતા : 

મનીષ (વજ સલ સગર 


મધ્યપ્રદેશ રીજીયનની સંપૂર્ણ ટીમ | 
તરફથી સર્વે પ્રતિભાશાળી વિજેતાઓ ને ખુબ [. 


ખુબ અભિનંદન,,, સામાજિક આધ્યાત્મિક 
સમિતિ કન્વીનર મીના રામાણી અને ફોરેસ્ટ 


કાઉન્સિલ 1120 (સામાજિક & આધ્યાત્મિક) 


મોનિકા રામાણી. 


૩તત વિજેતા- મનીષા સાંખલા, સાગર 


_ રામદેવપીરના મે મેળાનો ઉત્સવ સાયા 


ગત રોજ રામદેવપીર મેળામાં બીજા , 


દિવસે રવિવારના ચેતન સ્વરૂપ આશ્રમ મધ્યે ૧ મ ન 


જમવાનું આપવામાં આવે છે. 

નખત્રાણાનાં મેળામાં 
ગામડાના માણસો તેમજ ધંધાકીય કાજે પણ 
મેળામાં કે ગામમાં આવેલા હોય તેના માટે 
આશ્રમ દ્વારા 1200 થી 1500 વ્યક્તિઓને 
જમાડવામાં આવે છે. છેલ્લા દસ વર્ષથી 
આશ્રમનો ભંડારો ચાલું છે. 

હમેશાં ચૈતન્ય સ્વરૂપ આશ્રમ અને 
મોહનદાસ બાપુ દ્વારા ઉમદા કાર્ય કરવામાં 
આવે છે. સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ માં મોહનદાસ 
બાપુ હમેશાં અગ્રેસર રહે છે.. જે કોરાના 


આવેલાક 


અખિલ ભારતીય કરછ કડવા પાઢીદાર સમાજ 


સમયમાં આપણેજો જોયું હતું. કોઈ પણ આપત્તિ 
સમયે આશ્રમના દરવાજા ખુલ્લા હોય છે. 
મોહનદાસ બાપુ દ્વારા જન કલ્યાણ કાર્યો 
કરવા બદલ નખત્રાણા બહારથી આવ્યા 
વ્યક્તિઓ માટે સુવિધા કેન્દ્ર છે અને તેવા 
સદાચાર માટે સહુ તેમનો આભાર વ્યકત કરે 


છે. 


તારીખ 15/09/2024 રવિવારના તથા કેન્દ્રીય સમાજની સમગ્ર ટીમ સાથે 


રોજ સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની વાર્ષિક સામાન્ય સભા દર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વિશેષમાં રાજકોટ 1 રં આક ઝોન ડે 
વર્ષની જેમ ભાદરવા માસમાં સ્નેહમિલનના વિધાનસભા ક્ષેત્રના ધારાસભ્યશ્રી રમેશભાઈ (01! ઉછે વાર્ષિક સામાન્ય સભા #ુઝે 


તારીખઃ ૧૫-૦૯-સ૦ર&, રસવવાર 
સ્થળ - શ્રી લેઉવા પટેલ સમાજ, સ5ક પીપળીયા (શકા) 


સોજન્ય ઃ શ્રી કચ્છ ૬ડવા પાટીદાર સમાજ - રાજકોટ. 


ટીલાળા તથા ઉમિયા માતાજી મંદિર સીદસરના [7 
ઉપ-પ્રમુખશ્રી જીતુભાઈ કોટડીયા ખાસ 
ઉપસ્થિત રહીને આપણી સમાજની સરહના 
કરીને સંગઠનની વિશેષ નોંધ લીધી હતી. 

આ સભા સૌરાષ્ટ્ર ઝોન પ્રમુખશ્રી 
કરમશીભાઈ અરજણભાઈ વાસાણી (જોરાવર 
નગર) ના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાવવામાં આવી 
હતી અને તેનું સફળ સંચાલન મહામંત્રી 


સ્વરૂપમાં રાજકોટ સમાજના યજમાન પદે 
રાજકોટ મધ્ય યોજવામાં આવી હતી. જેમાં 
સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર માંથી બહોળી સંખ્યામાં 
જ્ઞાતિજનો ઉપસ્થિત રહીને સંગઠનની શક્તિનો 
પરિચય કરાવ્યો હતો. 


સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂકવાનો ઠરાવોને જનરલ 
સભાએ બહાલી આપેલ. 


ત્યારબાદ ઝોનના તેજસ્વી 
તારલાઓનું સરસ્વતી સન્‍માન પણ ઝોન દ્વારા 
કરવામાં આવ્યું. 


શ્રી સમાજના માનનીય પ્રમુખશ્રી 
ગોપાલભાઈ ભાવાણીએ પોતાના પ્રભાવશાળી 
વક્તવ્યમાં ઝોનની સરાહના કરી તેમજ 
સમાજને ઉપયોગી ગતિવિધિઓ તેમજ સમાજ 
સંગઠિત કઈ રીતે રહી શકે અને મજબૂત 
બનાવવાની અપીલ કરી અને યુવા શક્તિ અને 
મહિલા શક્તિ એ આગળ આવવાનું પણ તેમણે 
કહેલું હતું. છેલ્લે રાષ્ટ્રગાન ગાઈને સભા પૂર્ણ 
આ જનરલ સભામાં ઝોનના આમંત્રણ કરવામાં આવી હતી. 
ને માન આપીને કેન્દ્રીય શ્રી સમાજના 
નવનિયુક્ત પ્રમુખશ્રી માનનીય ગોપાલભાઈ 


ભાવાણી તથા મહામંત્રી અશોકભાઇ ભાવાણી 


મળેલ હતો. અગાઉ ઝોન કારોબારીમાં , 
સમાજને ઉપયોગી અમુક ઠરાવો જેવા કે ૧.પ્રી ૧ 
વેડિંગ ર.હલદીરસમ ૩.બેબી સાવર પર «ઉજાગર 


મનસુખભાઈ વાડીયા એ કર્યું હતું તથા યજમાન 
રાજકોટ સમાજ તથા યુવક મંડળનો અને સાથે 
મહિલા શક્તિનો પણ પૂરેપૂરો સાથ સહકાર 


મા ઉમિયા 


સરસ્વતી સ્વરૂપ 
(મયુર સવારી) 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ 
બેલગામ મહિલા મંડળ દ્વારા આયોજિત મોટિવેશન 
સેશન રાખવામાં આવ્યું હતું. મોટીવેશનલ સ્પીકર 
શ્રીમતી અંજુબેન ધોળુ,ખારગર નવી મુંબઈથી 
પધાર્યા હતા. વિશેષમાં વિષય વડીલોનો વડલો, 
ત્રિવેણી, સંગમ સાસ બહુ ઓર બેટીયાં અને આ ત્રણે 
પેઢીનું જીવન કેમ રમતગમત સાથે જીવવાનું તે બહુ 
સરસ રીતે સમજાવ્યું અને બધી દીકરીઓને 
પી.પી.ટી. દ્વારા દીકરીઓને આપનાં દેશની 
વિરાંગનાઓના ચિત્ર બતાવીને સમજાવ્યું. 

આપણે ત્રણ પેઢીની ગૌરવ ગરિમા અને 
અસ્મિતા જળવાઈ રહે એવું જીવન જીવવાની સરસ 
સરળ કળા સમજવી. 

બેલગામ સમાજ મહિલા મંડળ દ્વારા બહુ 
સરસ રીતે દોઢ દિવસના 03 સેશન આયોજન 
કરવામાં આવ્યું હતું. પહેલું સેશન બધા વડીલ 
માતાઓ ભાઈઓ તથા બહેનો સાથે ગોઠવ્યું હતું અને 
બધા સાથે મળીને લાભ લીધેલ અને વક્તા અંજુબેન 
બહું સરસ રીતે ભગવદ ગીતા પ્રત્યે સમજાવ્યું અને 
એ ભગવત ગીતાનાં રોજ એક અધ્યાય પઠન કરવાનું 
અને બાળકોને પણ ભગવત ગીતાના મહિમા 


પ્રારંભઃ ૧૨-૦૯-૨૦૨૪, ગુરૂવાર 
પૂણહિતિ : ૧૮-૦૯-૨૦૨૪, બુધવાર 


સ 
ટ 


કડવા પાટીદાર કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, ઊંઝા 


સમજાવ્યો અને બાળકોને જીવનમાં કેવી રીતે પ્રશ્ચોના 
ઉત્તર ભાગવત ગીતામાં મળે છે એ પણ સમજાયુ. 

બીજા દિવસે સાસ બહુ ઔર બેટીયા આ 
ત્રણે પાંખોને કેમ એકબીજા એ પરસ્પર સંબંધ 
મજબૂત બનાવા અને સરળ રીતે જીવન જીવવાનું 
સમજાવ્યું. 

અંજુબેનને ખુબ ખુબ આભાર કે આવું 
સરસ બેલગામ સમાજને મોટીવેટ કર્યા તે બદલ 
હૃદય પૂર્વક બેલગામ સમાજ દ્વારા આભાર પ્રગટ છ. 
કરવામાં આવ્યો.. દરે 

અંજુબેન સ્વયમનું જીવન એક આદર્શ નારી દ... 


તરીકેનું છે. તેઓ એક સિનિયર નારી છે જે 
યુવાસંઘનાં માળખામાં રહીને પરિવારનું જતન અને 
વડીલોની સેવા કરીને તમામ પદ ધર્મ નિષ્ઠાપૂર્વક 
નિભાવી સમાજના યુવા ઘડતરમાં ઉત્તમ ભૂમિકા 
નિભાવી છે. 

તેઓ સમિતિના લીડરની ભુમિકા ઉત્તમ 
અદા કરી અને યુવાસંઘનાં સેન્ટ્રલ પ્રવક્તાનો 
પદભાર બખૂબી નિભાવનાર પ્રથમ મહિલા છે. 


સર્વભૂતસ્થ-મતતં ચર્વ ભૂતાનિ ચામનિ / 
ઈલ્તે યોગયુક્તાતભ સર્વત્ર સયરદર્શનઃ // 
(અ.દ-ર€) 
યોગ દ્રારા પરમાત્મા ચિત્તને જોડનારો સર્વમ! 
સમદ્રષ્ટિવાળો, આતાને સર્વ ભૂતોય/ રઠેલો તથ સર્વ 
ભૂતોને અસા રહેલ, જુએ છે. 


જાગૃત ઉજાગણ 


દક્ષિણ ગુજરાતમાં દિ નાના પરિવારનું સ્નેહમિલન 


કાદીયાનાના ગામનું પ્રથમ સ્નેહ મિલનમાં ઉપસ્થિત પરિવારજનો 


શોધના સેન્ટ્રલ કનવીનર હરેશ લીંબાણીની ભારત 
સરકારના ઊર્જા મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત રી- ઇન્વેસ્ટ 
સમિટમાં વિશેષ ઉપસ્થિતિ. 

તા - 16/9/2024ના રોજ મહાત્મા મંદિર, 
ગાંધીનગર ખાતે ભારત સરકારના ઊર્જા મંત્રાલય દ્વારા 
આયોજિત રી- ઇન્વેસ્ટ સમિટમાં આપણા કેન્દ્રિય 
યુવાસંઘના શિક્ષણ અને પ્રતિભા શોધ થીમના સેન્ટ્રલ 
કનવીનર અને યુવા કોન્ક્લેવના ૯ ૪ ૦ એવા 
અમદાવાદના હરેશ લીંબાણીએ 84 ૦૪11૪ 
[રિલા1€૫7ત012 ળા") 5101૪ 5901011015 101 
0પંત્ર'વ્। વિષય પરની €00 રાઉન્ડ ટેબલની ચર્ચામાં 
ભાગ લઈ સમગ્ર કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ અને 
યુવાસંઘનું ગૌરવ વધાર્યું છે. તેમની આ વિશેષ સિદ્ધ 
માટે કેન્દ્રિય યુવાસંઘ હરેશ લીંબાણીને ખૂબ ખૂબ 
અભિનંદન પાઠવે છે અને તેમના જ્ઞાન અને ગુણવત્તાના 
પ્રભાવને બિરદાવે છે તેમજ ગૌરવ અનુભવે છે.... 

કેન્દ્રિય યુવાસંઘ (2023-2025) 


[5 0105 ૪ 1રતપ0દા.5 


૩ઘાઇ ૦૦૬૫/4૮૯૧ 


 “્ટ્ક્ડિક।૩૦-4-દ 

જવર 

ઇલા રદ 11૮1૯૮૯૩૯૬ 
#ળઞઝિઘટઝ ૧11૮૯૮૯૩૯૬ 
1૪0૬!" 1૩્સ્ઝ૯૯૩૯૯૩% 
? (-૦9૪1"૯૩૩૯ 


કેન્દ્રિય યુવાસંઘના શિક્ષણ અને પ્રતિભા 


ળી # 
ડિ હ 
ણ | 


_મત% સ્તપા૮)_ 81૯691૯5 1. 9ઘ૬૬"% 1૩૦૩૯૯૦૩૯૩૯સ5--- 


જે -૦1 ૪૦૦૦૦ ૪૦1૯2 ઝો ૫///-£૦૬3£.૮૦૦-1%3 


8116 8001ર5 


₹ 3:૪૬ 13:44₹%553₹932 ૦ ૪૦૪ શબ 


ણુ 1-0-00 2: (ત્ા1૦૫૮૪ ઘ#% 
જ 2132312૩૬૬૦પા૬1૬૦ઝગ્લ્ઝ્યુત્ત્ત્૩ા1.૮૦ ૪3 સઝ 


જાઇદર#ત₹ઇ-દઇવ૧#૦૪ | ૬₹ઇ૬£રદ-#ર૬:૧%-૪&૨? 1 £ઝ૩#£ક-કકડ ૬- 


[વંડા1૦1 છાલાં - 11૦0. 4-91 94826 95508 


2. #1૪૩દણ/#૩%#૩૩ - 1દા./8#0.॥88/ 
811ત૫૦510ઝતાં - 1710. 4-91 78934 59459 
5. 1/1£4100&0 - ૦૦૭ -: ।લાળદાઆઞાતાં - 


દક્ષિણ ગુજરાત કાદિયાનાના 
પરિવારનું પ્રથમ સ્નેહમિલન ૨૦૨૪ રવિવારે 
તા 15/9/2024 ચીખલી મુકામે ઉમાભવન 
યોજાયું. આખા દિવસમાં બે સત્રનું આયોજન 


કરવામાં આવ્યું હતું 
પ્રથમ સત્ર 
સ્નહે મિલનની શુભ શરૂઆત 
લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના જયઘોષથી 


કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સ્નેહમિલન 
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ પાટીદાર સનાતન સમાજ 
કાદિયાનાના , યુવક મંડળ, મહિલા મંડળના 
કર્મનિષ્ઠ કર્ણધારો મંચ સ્થાન ગ્રહણ કરવામાં 
આવ્યું હતું. દિપ પ્રાગટય કરી, રાષ્ટ્રને યાદ 
કરી રાષ્ટ્રગાન કર્યા પછી આપણા 
કાદિયાનાના ગામના દિવંગત આત્માજનો, 
તેમજ ભારત રાષ્ટ્રના વીર શહિદ સૈનિક માટે 
બે મિનિટ મૌન પાળી શ્રધાંજલિ અર્પણ 
કરવામાં આવેલ. કાદિયાનાના સમાજનો 
અહેવાલ મહામંત્રી દેવજીભાઈ ભાણજીભાઈ 
છાભૈયા આપેલ. 

યુવક મંડળનો અહેવાલ પ્રવકતા 
જીજ્ઞેશ છાભૈયા દ્વારા આપવામાં આવેલ. આ 


અવસાન નોંધ 


સ્નહેમિલન મુખ્ય હેતુ પરિવાર પરિચય 50 
પરિવાર બાપા દીઠનો એક એક સભ્યનો 
ટુંકમાં પરિચય આપેલ. ત્યારબાદ ઓપન મંચ 
પ્રથમ સત્ર પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવેલ. 
બપોરે સાથે મળીને ગરમા ગરમ ભોજનનો 
સ્વાદ માણેલ. 
બીજું સત્ર 
ટોટલ 10 રમતો ઉંમર પ્રમાણે ગુપ્ર 
બનાવી રમાડવામાં આવી હતી. અંતે 
ગ્રાઉન્ડમાં રાસ ગરબા રમ્યા અને 
આઈસ્ક્રીમની પણ મજા માણી હતી અને વાળુ 
(ભોજન) કરી આખા દિવસના નવા મિત્રો 
સાથે યાદગાર સંભારણા સાથે સ્નહે મિલનમાં 
છુટા પડ્યા. વિશેષ આજના દિવસે 
કાદિયાનાના મુકામે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર 
કાદિયાનાના મુકામે પ્રસાદ પણ દક્ષિણ 
ગુજરાત કાદિયાનાના પરિવારજનો આપેલ 
બધા પરિવારજનો ખુબ સુંદર 
ઉત્સાહ અને ઉમંગ ગણો હતો. આવતા વર્ષે 
પણ બીજું મિલન કરવું નક્કી કરવામાં આવ્યું. 
આજના કાર્યક્રમનું સંચાલન પ્રવકતા જીજ્ઞેશ 


છાભૈયાએ કરેલ. 
ઝર 


જાગૃત ઉજાગર 


સ્વઃ ભગવતીબેન નરશીભાઈ પારસીયા 
ઉમર વર્ષઃ 61 કચ્છમાં : દયાપર હાલે : ઉધના, સુરત 
સ્વઃહીરાબેન શામજીભાઈ ચૌહાણ 
ઉમર વર્ષઃ 93 કચ્છમાં : ખોભડી હાલે : ધુલિયા 
સ્વઃ નરસિંહભાઈ કરમશીભાઈ લીંબાણી 
ઉંમર વર્ષઃ 60 કચ્છમાં : દેશલપર (વાંઢાય) (સ્થાનિક) 


સ્વઃલખમશીભાઈ રાજાભાઈ ઘોઘારી 
ઉંમર વર્ષઃ 85 કચ્છમાં : નારણપર રોહા હાલે : નાગપુર 
સ્વઃ શામજીભાઈ મનજીભાઈ પોકાર 
ઉમર વર્ષઃ 88 કચ્છમાં : ખીરસરા (નેત્રા) હાલે : ઉધના, સુરત 
સ્વ : લક્ષ્મીબેન વસંત કાનજી રામજીયાણી 
ઉમર વર્ષ : 71 કચ્છમાં : મદનપુરા હાલે : બદલાપુર (થાણા) 


ઉનઇ-#%10 ૮૦!૬-૬-1૬૮.૬ડ 
ડાવ 'પતાત/તા1 11110010), 5111૫૦ £૦0. 186/187, શબ 14૦. 7,8,9, €॥પવપ્લ 
ઉતા1ત॥॥તાતા11 - 370201, ।વા1લવા1, ઉપાંતા'લા - 11તાૉંત. 
ઉ#તા૦૯ડ101 માં નિઘાતતા1॥| - 100. -:-91 9૦9૦791 57883 


£૩#ર-.%8૫૮4 ૦૬૦૬૪1૮૬ 


1. 084 /10₹₹54 - «નહાઈ 


પાપલાવઝાતાં - 
વતા તાતંઝાતાં 


4. ૫1.#૪૫૪£&& - 
૨ત|૦51100ઝઞઝયટાં 


1/0. 4-91 70202 74705 


દદ પ્રપ/&। - 170 111-4/0ઇ 
1/૦0. 4- 91 98843 12266 
-॥/૦0. 4-91 98413 88663 


મપ્રણનણ/# ર0/#૩૬૩૫ 
-॥/૦0. 4-91 78428 05202 


1વ ૬1૩૦-૩10૦ રઘાતંગા૩1: 9૦979352929 


4.1૬. 11107081 2૪1. ૬10. 
1110 7ણદ ર 1(₹011૦ર1- ૬ર .84$ ૦બરઇદ#ર ૭ડઇ#ઇઇદ દર 


#4દ£:/%0 ૦-1₹1૮૬ 
ડ”/૦૪ ₹4૦- 186/1 8૪87 ૦૬ #₹૨૦. ૪ 
વ્ઝ્યાવત1તાપ્ટ્મત - 370 204. ।વપધ્તા3. વ્ઘાંલશત્યદ - 10તાંટ૩. 


ટર#ા0ઇાદાનત €181૬1રિ21ર15૪ 
£:.2૮૯ઈ૦1-દાર ૫૦ 11(7ળણદાર ।(##12૦ગર 1 ૬:#ર 


#ન4૬:/%૪7 ૦11૮૬ 
ઇ1: #₹૩૦. 3. ૦બ્ઘાતમ્ત ₹1૦૦૮. £:૦૬ ₹*૦. 29. 
5૯૦૬૫૦૮ - 3. ?#7૪ઇતા) ૯1#પ્કપ/2 #પગાઝ્યત્ધ₹૩૦૦૯૩દ. બડરાત્મ્તાપ્ીત!પ્ટર#૪૩ 
#હાક,ધ્લ$, બૉઘાંછત્કદ - 370 204. 
દ૩ઝકઝત્ઝદાઝાપ્ઝાં (રઘ#તઝ#માં - 


4.1૮. -વછા15 


#4₹./%ઝ ૦૬1૯૬ 
“45. ૦૩૦૦૭ત્યા૩ત ૯3૦૦૮4૮, ૯પાપ્કઘંધુઞ્ઘ#, 
#«ાતતમંઞઝપ્યતલતા, ।દતા,દત13, વ્ઘાંછત્કદ - 370 140. 
અઝ્તતાંકાડ3ંામ્યાં (રઘતઝા૩ાં - 17૦. * 91 ૦૦254 ૦૪૦4૭૪ 
ઉપાંત્કાંછામ્યાં રરપઘાતંઝા11 - (7૦. * 91 ૦૦78૪4 49205 


(7૦. *૦૧1 ૦૦7૦૧ 578૪584 


